E LIN VA F 
Panalangin WA a Alisto ano det Maghapon 


LITURGY OF THE HOURS 


PANALANGIN SA TAKIPSILIM 


Ika-24 ng Enero, 2022 


( San Francisco de Sales, obispo at pantas ng Simbahan ] 


PEN 


E BREVIARY 
——]a 


Panalangin sa Takipsilim 
Tumayo at gawin ang tanda ng krus 
O Diyos, halina at ako’y tulungan. 
— O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. 
Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. 


— Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. 


Amen. 
AWIT 
PANGINOONG Hesus, kami po ay samahan 


Ngayong palubog na ang mainit na araw. 
H’wag po nawang panawin ang aming pag-asa 
Sa liwanag nitong pananampalataya. 


PANGINOONG Hesus, kapayapaa'y 'bigay 
At sa 'ming pagsubok, kami po ay gabayan. 
Ipagkaloob mo ang biyaya mong ilaw 


Nang ang iyong mukha'y aming mabanaagan. 
Walang hanggang Diyos, ang Kabanal-banalan, 
Nasa 'yo ang lakas, at ang kapangyarihan, 
Kaluwalhatian, tunay na walang hanggan, 
Pagkat ikaw lamang ang nagbibigay-buhay. 
Umupo o tumayo 

MGA ANTIPONA AT SALMO 
Antipona 1 
Ang mga mata nati'y sa Panginoon nakatuon, at naghihintay ng 
kanyang mahabaging tulong. 

Salmo 123 
(Ang Panginoon, di-mabibigong pag-asa ng kanyang bayan) 

Ang aking pangmasid doon nakapukol, 
Sa luklukang trono mo, O PANGINOON. 
Tulad ko'y aliping ang inaasahan 


Ay ang amo niya para matulungan. 


Ika-24 ng Enero, 2022 


Kaya walang humpay ang aming tiwala, 

Hanggang ikaw, PANGINOON, sa ami’y maawa. 

Mahabag ka sana, kami’y kaawaan, 

Labis na ang hirap naming tinataglay. 

Kami’y hinahamak ng mga mayaman, 

Matagal na kaming laging inuuyam 

Ng mapang-aliping palalot mayabang. 

Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 

Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 


Ang mga mata nati’y sa Panginoon nakatuon, at naghihintay ng 


kanyang mahabaging tulong.. 
A ntipona 2 


Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at 
lupa. 
Salmo 124 
(Ang tulong natin ay sa ngalan ng PANGINOON) 


Ano kaya't di pumanig sa atin ang PANGINOON, 

O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? 

Kung ang Diyos na PANGINOON, sa amin ay di pumanig, 
Noong kami'y salakayin ng kaaway na malupit, 

Maaaring kami noon ay nilulon na nang buhay 

Sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. 

Maaaring kami noo'y natangay na niyong agos, 

Naanod sa karagata't tuluy-tuloy na nalunod; 

Sa lakas ng agos noo'y nalunod nga kaming lubos. 


Tayo ay magpasalamat, ang PANGINOON ay papurihan, 
Pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. 
Ang katulad nati'y ibong sa bitag ay nakatakas, 


Lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. 
Tulong nating kailangan ay sa PANGINOON nagmumula, 
Pagkat itong lupa't langit tanging siya ang lumikha. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 


3 www.ebreviary.com 


Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 


Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at 
lupa. 
A ntipona 3 


Hinirang tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Anak upang 
kanyang maging anak na ampon. 
Awit: Efeso 1:3-10 


Magpasalamat tayo sa Diyos 

At Ama ng ating PANGINOONG Hesukristo! 
Pinagkalooban niya tayo 

Ng lahat ng pagpapalang espirituwal 

Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. 


At sa atin ngang pakikipag-isang ito; 
Hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan 
Upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. 


Dahil sa pag-ibig ng Diyos, 
Tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya 
Sa pamamagitan ni Hesukristo. 


Iyan ang kanyang layunin at kalooban. 
Purihin natin siya 
Dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin 


Sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak! 


Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan 
At sa gayo'y pinatawad na ang ating mga kasalanan. 


Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. 


Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran 

Upang lubos nating maunawaan 

Ang kanyang lihim na panukala na isasakatuparan 

Sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. 


Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo 
Ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. 


Ika-24 ng Enero, 2022 4 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 
Hinirang tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Anak upang 
kanyang maging anak na ampon. 
Umupo 

PAGBASA NG SALITA NG DIYOS 

Santiago 4:11-12 

Huwag kayong magsiraan, mga kapatid. Ang namumula o 
humahatol sa kanyang kapatid ay namumula at humahatol sa 
Kautusan. At kung hinahatulan mo ang Kautusan, hindi ka 
na isang tagatupad ng Kautusan kundi isang hukom. lisa ang 
nagbigay ng Kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may 


kapangyarihang magligtas at pumuksa. Ngunit ikaw — sino ka 
upang humatol sa iyong kapwa? 


TUGUNAN 


Panginoon, ikaw lamang ang makapagpapagaling sa akin, sapagkat 
pinasakitan kita dahil sa aking mga kasalanan. 


-- Panginoon, ikaw lamang ang makapagpapagaling sa akin, 


sapagkat pinasakitan kita dahil sa aking mga kasalanan. 
Minsan ko pang sasabihin: Panginoon, ako'y iyong kaawaan, 
-- sapagkat pinasakitan kita dahil sa aking mga kasalanan. 
Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. 
-- Panginoon, ikaw lamang ang makapagpapagaling sa akin, 
sapagkat pinasakitan kita dahil sa aking mga kasalanan. 
Tumayo 
PAPURING AWIT NI MARIA 
Antipona 
Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, sapagkat nilingap niya ang 
kanyang abang alipin. 


5 WWW. ebreviary. com 


Lukas 1:46-56 


Gumawa tanda ng krus 


Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon, 

At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking 
tagapagligtas. 

Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang lingkod! 

At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, 
Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng 
Makapangyarihan -- 

Banal ang kanyang pangalan! 


Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, 
Sa lahat ng sali't saling lahi. 
Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, 
Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. 
Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, 
At itinaas ang mga nasa abang kalagayan. 
Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, 
At pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. 
Tinulungan niya ang kanyang bayang Istael, 
Bilang pagtupad sa pangako niya saating mga magulang, 
Kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman! 
Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 
Antipona 
Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, sapagkat nilingap niya ang 
kanyang abang alipin. 
PANGKALAHATANG PANALANGIN 

Nais ni Kristo na pamunuan ang lahat ng tao tungo sa kaligtasan. 
Buong puso nating hilingin sa kanya: 

— Akitin mo ang lahat patungo sa iyo, Panginoon. 
Sa pamamagitan ng iyong kamahal-mahalang dugo, Panginoon, 


tinubos mo kami mula sa pagkaalipin sa kasalanan, 


Ika-24 ng Enero, 2022 6 


bilang mga anak ng Diyos, gawaran mo kami ng kalayaan. 
— Akitin mo ang lahat patungo sa iyo, Panginoon. 


Pagpalain mo ang aming Obispo, N. at lahat ng mga obispo, 
sa diwa ng kagalakan, maipamahagi nawa nila ang mga biyaya ng 
iyong mga sakramento. 


— Akitin mo ang lahat patungo sa iyo, Panginoon. 


Tulutan mong magtagumpay ang mga naghahanap ng katotohanan, 
at kung matagpuay maging masigasig itong maisabuhay. 


— Akitin mo ang lahat patungo sa iyo, Panginoon. 


Ikaw nawa’y makapiling upang aliwin ang lahat ng mga walang 
kumakalinga, ang mga ulila at mga balo, 
madama nilang kapiling ka at manahan sa iyo. 


— Akitin mo ang lahat patungo sa iyo, Panginoon. 


Tanggapin sa iyong walang hanggang kaharian ang mga yumao, 


na kung saan naroon ka, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo. 
— Akitin mo ang lahat patungo sa iyo, Panginoon. 


Ama Namin 


Ama namin, sumasalangit Ka 

Sambahin ang ngalan Mo 

Mapasaamin ang kaharian Mo 

Sundin ang loob Mo 

Dito sa lupa, para nang sa langit. 

Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw. 
At patawarin Mo kami sa aming mga sala, 
Para nang pagpapatawad namin 

Sa mga nagkakasala sa amin. 

At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, 
At iadya Mo kami sa lahat ng masama. 
Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan, 
At ang kadakilaan, magpakailanman. 


Pangwakas na Panalangin 


Ama naming makapangyarihan, 


7 www.ebreviary.com 


upang mailigtas ang mga hinirang mo 

niloob mong ang obispong si San Francisco 

ay makibagay sa lahat ng tao. 

Ipagkaloob mong ang kanyang pagkauliran 

sa matiyagang pagmamalasakit sa kapwa 

ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod 

sa aming mga kapatid 

sa pamamagitan ni Hesukristo 

kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. 


— Amen. 
Paghayo 


Pagpalain nawa tayo ng panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng 
kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. 


— Amen. 


Ika-24 ng Enero, 2022 


PANALANGIN NG MGA KRISTIYANO SA MAGHAPON 
Ang mga tekstong biblikal at mga Papuring Awit na ginamit ay halaw 
mula sa MAGANDANG BALITA BIBLIA. Karapatang-sipi @ 
1973, Philippine Bible Society, U.N. Ave., Manila. 


Ang mga titik ng mga Awit at ang mga disenyong pansining ay likha 
ni Padre Mar DJ Arenas. 


Karapatang-sipi @ 1994, LUPON REHIYONAL UKOL SA 
TAGALOG SA LITURHIYA. 


Archdiocesan Liturgical Commission, Manila 


9 www. ebreviary.com 





mobile prayers 


ua) 


LITURGY OF THE HOURS 


REVIARY 
a 





UNITED STATES, CANADA, INDIA, PHILIPPINES 
www.ebreviary.com 


